Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Labanan at gapiin ang rehimeng US-Aquino 
at tupdin ang mga rekisito para sumulong 
tungo sa estratehikong pagkapatas 


Edisyong Pilipino 

Espesyal na Isyu 

Marso 29, 2011 

www. philippinerevolution. net 


Mensahe ng Komite Sentral ng PKP sa mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB 


tatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 
Marso 29, 2011, kami sa Komite Sentral ng 
Partido Komunista ng Pilipinas ay nagpupugay sa 
lahat ng Pulang kumander at mandirigma. Ito ay 
panahon para parangalan ang ating mga rebolus- 
yonaryong martir at bayani, magtaya ng ating la- 
kas at mga tagumpay at muling pagtibayin ang 
ating pasyang isulong ang digmang bayan tungo 
sa bago at mas mataas na antas. 
Kasama ng buong kasapian ng Partido at bu- 
ong mamamayang Pilipino, ipinagdi- 


SG: pagdiriwang ng ika-42 anibersaryo ng pag- 


riwang natin ang mga natipong ta- Word 
gumpay ng BHB sa rebolusyona- Pad 
ryong pakikibaka 

para sa pamban- Pg 

sang kalayaan gA 

at demokrasya we 

laban sa impe- Ù% o EIERN” 
ryalismong 

US at 


lahat 


a ak 


ng lokal na mapagsamantalang uri. Binabati at 
pinupuri natin ang BHB sa pagbigo sa Oplan Ban- 
tay Laya at sa pagkamit ng makabuluhang mga 
tagumpay sa proseso nito. 

Handang-handa tayo at mataas ang kumpyan- 
sang harapin at biguin ang isa pang planong di- 
nisenyo ng US para supilin ang mga rebolusyona- 
ryong pwersa ng mamamayan. Ito ang Oplan Ba- 
yanihan na pinakawalan ng bagong papet na re- 
himeng Aquino ng malalaking komprador at pa- 
zx Nginoong maylupa. Ito ay 
# binihisan at pinalamutian 
f nang husto sa bigong pag- 
Į] tatangkang pag-ibahin ito 
8 sa sirang-sirang Oplan Bantay 
f Laya. Subalit ito rin ay brutal 
Payal Į na pagpapatuloy ng kagyat ni- 
j] tong sinundan at mga nauna 


pang plano mula pa 
WSA noong panahon ni 
NG Marcos. 
h Dahil sa pagpapa- 
# tuloy at ibayong kasaki- 
s man ng dayuhang mono- 
# polyo kapitalismo, katutu- 
bong pyudalismo at burukra- 
EE: ” tang kapitalismo, ang malawak na 
W ” masa ng mamamayang Pilipino ay du- 
K maranas ng higit na pagsasamantala at 
ij pang-aapi kaysa nakaraan at han- 
Zmage dang mag-alsa laban sa rehi- 
meng Aquino at sa buong 
naghaharing sistema. Lalo silang 
nagngangalit kapag pinalalabas ng re- 
himen at ng mga armadong utusan ni- 
to na ang rebolusyonaryong pagla- 
ban ang dahilan ng pagkaatrasado, 
kahirapan at iba pang kalunus-lunos na ka- 
lagayan sa bansa. 


I. Matagalang krisis ng pandaigdigang 
sistemang kapitalista 


alang lubay ang paglala ng 

krisis ng pandaigdigang sis- 
temang kapitalista. Dogmati- 
kong pinanghahawakan ng US at 
ibang kapangyarihang imperya- 
lista ang bangkaroteng pataka- 
ran ng globalisasyong neolibe- 
ral. Kaya nagtatagal ang panda- 
igdigang krisis sa ekonomya at 
tumutungo sa mas malalang an- 
tas. Katunayan, ang buong mun- 
do ng kapitalismo ay lugmok sa 
depresyon at kaguluhan. 

Patuloy na inaatake ng mga 
imperyalista at papet na estado 
ang karapatan ng mga mangga- 
gawa, ibinababa ang mga sahod 
at binabawasan ang gastusing 
panlipunan ng gubyerno. Gi- 
nagawa nila ang mga ito upang 
bigyan ng mas maraming pagka- 
kataon ang monopolyong bur- 
gesya para sa mabilisang aku- 
mulasyon ng kapital at pagka- 
mal ng tubo sa pamamagitan ng 
mga pagkaltas sa buwis, kontra- 
ta sa pagsusuplay sa estado, li- 
beralisasyon sa kalakalan at pa- 
mumuhunan, pribatisasyon ng 
mga ari-ariang publiko, ispeku- 
lasyon at manipulasyon sa pi- 
nansya, deregulasyon at dena- 
syunalisasyon at pandarambong 
sa ekonomya ng mga atrasadong 
bansa. 

Ang oligarkiya sa pinansya 
at iba pang monopolyong burge- 
sya na responsable sa walang 
kapantay na pandarambong sa 
ekonomya sa nagdaang tatlong 
dekada at sa kasalakuyang mala- 
lang krisis sa ekonomya ay patu- 
loy na nagkakamal ng supertubo 
sa paglamon ng pondo ng gu- 
byerno at pagpapapasan ng bi- 
gat ng krisis sa masang anakpa- 
wis at mga atrasadong bansa. 

Ang salaping pampubliko na 
ipinansalba sa mga bangko at 
mga susing korporasyon ay gi- 
namit ng mga ito upang may 
maipakitang tubo at hindi para 
itulak ang produksyon at em- 
pleyo para kontrahin ang krisis 


2 


at pasiglahin ang merkado. Nga- 
yong may kinakaharap silang 
napakalaking pampublikong 
utang at mga depisit, ipinatutu- 
pad ng mga imperyalistang gu- 
byerno ang mga hakbanging 
pagtitipid sa kapinsalaan ng 
mga kawani ng gubyerno, mga 
serbisyong panlipunan at ma- 
mamayan sa pangkalahatan na 
obligadong magbayad ng mas 
mataas na buwis at mga bayarin 
para sa serbisyo. 

Ang krisis na dati'y inuugat 
sa pagputok ng bula sa pabahay 
dahil sa pag-abuso ng indibid- 
wal na utang at sa di hamak na 
mas malalang pag-abuso sa pag- 
utang ng mga korporasyon at 
mga papeles sa pamilihang 
pampinansya ang ngayo'y big- 
lang naging di makontrol na 
mga krisis ng mga imperyalista 
at papet na estado sa anyo ng 
mga depisit at utang pampubli- 
ko. 

Pinakabatayan ng krisis 
pampinansya ang krisis ng so- 
brang produksyon na bumabayo 
sa buong mundo at sumasaklaw 
sa mga hilaw na materyales, ma- 
lamanupaktura at batayang pro- 
duktong industriyal hanggang 
sa mga hi-tech na produktong 
elektroniko. Umabot na sa di pa 
napapantayang antas ang labis 
na konsentrasyon at labis na 
sentralisasyon ng kapital sa ka- 
may ng monopolyong burgesya 
habang nananatiling tigil ang 
produksyon at sinasalanta ang 
kabuhayan ng mga manggagawa 
at masang anakpawis at ang 
ekonomya ng ikatlong daigdig. 

Sa mga imperyalistang ban- 
sa, pinasisidhi ng monopolyong 
burgesya ang pagsasamantala at 
pang-aapi sa mamamayan. Kaya 
natutulak ang mamamayan na 
lumaban at napupukaw ang 
uring manggagawa na maglun- 
sad ng makauring pakikibaka la- 
ban sa monopolyong burgesya. 
Sumisiklab ang mga pakikiba- 


kang masa ng mga manggaga- 
wa, kabataan, kababaihan, mig- 
rante at ibang mamamayan sa 
North America, Europe, Japan at 
iba pa. Tuluy-tuloy na umuunlad 
ang mga pormasyong anti-kapi- 
talista at anti-imperyalista. 

Gumagamit ang monopol- 
yong burgesya ng sobinismo, ra- 
sismo, panatisismo sa relihiyon, 
pasismo at pang-uupat ng gera 
upang hatiin at manipulahin 
ang mamamayan at ilayo ang 
mamamayan sa pagkilala sa mga 
ugat ng krisis ng di makataru- 
ngang sistema ng kapitalismo at 
imperyalismo. Subalit ang luma- 
lakas na mga reaksyunaryong 
agos na sulsol ng monopolyong 
burgesya ay nagpapagalit sa 
mamamayan at nagtutulak sa 
kanilang lumaban at buuin ang 
kanilang organisadong lakas. 

Habang nagkakaisa pa rin 
ang mga imperyalistang bansa 
laban sa mamamayan at mga 
atrasadong bansa, tumitindi ang 
kanilang tunggalian sa malala- 
lang problema sa ekonomya, 
pinansya, kalakalan, seguridad 
at iba pa. Sa magkakasunod na 
pulong, bigo ang mga imperya- 
listang lider na lutasin ang mga 
suliraning ito at patatagin ang 
pandaigdigang sitwasyon. Ang 
mga tradisyunal na imperyalista 
ay may malalalim na kontradik- 
syon sa mga bagong pasok sa 
paligsahang pandaigdig tulad 
ng China, Russia, India at 
Brazil. 

Ang pinakamatitingkad na 
kontradiksyon sa pagitan ng 
mga imperyalistang bansa at 
malawak na masa ng sambaya- 
nan ay pinakalitaw sa mga atra- 
sadong bansa. Ang mamama- 
yang dumaranas ng pinakamala- 
lalang anyo ng pagsasamantala 
at pang-aapi ng mga imperyalis- 
ta at kanilang mga lokal na pa- 
pet ay nag-aalsa ngayon sa buu- 
buong mga bansa at rehiyon ng 
daigdig. Sumusulong ang mga 
kilusang masa sa anti-imperya- 
lista at demokratikong landas. 

Ang kasalukuyang malawa- 
kang mga pag-aalsang masa at 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


armadong rebolusyon sa South 
Asia, North Africa at Middle 
East ay senyal ng mas malalaki 
pang pagsiklab. Hahantong ang 
mga ito sa paglikha ng mga 
kundisyon para sumibol ang 
mga proletaryong rebolusyona- 
ryong partido at mga anti-im- 
peryalista at demokratikong ki- 
lusang masa. 

Sa partikular na kaso ng 
Libya, ang kaguluhang panlipu- 
nan ay naging gera sibil sa pa- 
gitan ng rehimeng Gadaffi at 
ng oposisyong nagwawagayway 
ng lumang bandila ng monarki- 
ya. Ang mga imperyalistang ka- 
pangyarihan sa pangunguna ng 
US ay naglunsad ng gerang ag- 
resyon laban sa pambansang 
kasarinlan ng Libya at mama- 
mayang Libyan sa ngalan ng 
makataong panghihimasok para 
raw isalba ang mga sibilyan. 
Kunway ibinigay ng US ang pa- 
mumuno sa NATO, na sa katuna- 


ya'y idinidirihe at kinokontrol 
nito. 

Ang pinakahuling gerang ag- 
resyong sinulsulan ng US, UK at 
France ay naglalantad sa kontra- 
diksyon sa pagitan ng mga im- 
peryalistang kapangyarihan. 
Ang Germany at Russia, kasama 
ang China, India, Brazil at iba 
pang di sing-unlad na bansa ay 
kritikal sa gera at tumatangging 
lumahok dito. Hati ang mga es- 
tado sa Arab League samanta- 
lang tutol sa gerang agresyon 
ang mga kabilang sa Mfrican 
Union. 

Lumalakas at sumusulong 
ang mga partidong Maoista sa 
India, Pilipinas at iba pang ban- 
sa at namumuno sa pananawa- 
gan at pagsusulong ng digmang 
bayan. Kaalyansa nila ang iba 
pang rebolusyonaryong partido 
at pormasyong masa sa iba't 
ibang bansa at sa pandaigdi- 
gang antas. 


II. Ang lalong pagkabulok ng lokal 
na naghaharing sistema 


S? bigat ng lumalalang krisis 
ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista at dahil sa atrasa- 
dong katangian at permanen- 
teng krisis nito, lalong nabubu- 
lok ang naghaharing sistema ng 
malalaking burgesyang kompra- 
dor at uring panginoong maylu- 
pa sa Pilipinas at nagiging mas 
mapagsamantala at mapang-api. 
Kinamumuhian ito ng malawak 
na masa ng sambayanan. 
Nakagapos ang rehimeng 
Aquino sa patakaran ng globali- 
sasyong neoliberal ng US. Ang 
tinagurian nitong Philippine 
Development Plan ay mahigpit 
na sumusunod sa patakarang ito 
at nagpapalala ng paglabag sa 
kasarinlang pampulitika at 
pang-ekonomya ng mamamayan 
at nagsusubasta ng ating likas 
na yaman at pambansang patri- 
monya para makapagkamal ng 
tubo ang mga dayuhang bangko 
at mga empresa ng malalaking 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


komprador at panginoong may- 
lupa tulad ng mga pamilyang 
Aquino at Cojuangco. 

Ang ekonomya ng Pilipinas 
ay patuloy na winawasak ng 
neoliberal na patakaran ng de- 
nasyunalisasyon, liberalisasyon 
sa kalakalan at pamumuhunan, 
pribatisasyon ng mga pampubli- 
kong ari-arian at deregulasyon. 
Lalo itong pinasasalig sa pag- 
eksport ng murang hilaw na ma- 
teryales at lakas-paggawa, sa 
pagpoprosesong pangreeksport 
na may mababang dagdag-na- 
halaga, sa pag-eempleyo sa mga 
call center at sa papalaking pan- 
labas at lokal na pampublikong 
pautang. 

Walang anumang epektibong 
pagpigil sa panlabas at lokal na 
pangungutang ng gubyerno. Ka- 
sabay nito, may buong programa 
ang rehimeng Aquino para ta- 
asan ang buwis at mga bayarin 
sa mga serbisyong panlipunan. 


Habang nagtatagal, lumalala 
at lumalalim ito, ang krisis ng 
pandaigdigang sistemang kapi- 
talista ay nagbabantang magpa- 
siklab ng mas marami pang im- 
peryalistang gerang agresyon. 
Kundisyon din ito para umus- 
bong ang mga rebolusyonaryong 
kilusan sa buong daigdig kapwa 
sa mauunlad at atrasadong mga 
bansa. 

Bago pa man maabatan o 
maibsan ng mga imperyalistang 
kapangyarihan ang krisis na su- 
miklab noong 2008, may mga 
sustantibo at makatwirang pag- 
taya na aabot ito sa bago at mas 
malalang antas sa 2016. Magi- 
ging madilim ang hinaharap ng 
rehimeng Aquino at buong nag- 
haharing sistema sa panahong 
ito dahil sa patuloy nitong pa- 
ngangayupapa sa mga pataka- 
rang dikta ng mga imperyalis- 
tang kapangyarihan sa pangu- 
nguna ng US. 


Nagpapatupad ito ng patakaran 
ng pagtitipid. Pinababayaan ni- 
tong sumirit ang presyo ng la- 
ngis, pagkain at iba pang bata- 
yang pangangailangan. Sa maik- 
ling panahon ay punung-puno 
na ang mamamayan sa rehimen 
dahil sa lumalala nilang kahira- 
pan at pagdurusa, sa kabiguan 
ng rehimen na lutasin ang kani- 
lang mga saligang suliranin at sa 
pagkakasya nito sa mga gimik at 
kawalang katuturan. Walang lu- 
bay silang iniinsulto ng mga pa- 
labas na tumataas umano ang 
popularidad ng rehimen sa ba- 
tayan ng mga dinuktor na sarbey 
habang tumataas ang presyo ng 
mga pangunahing bilihin. 
Walang kahihiyang sinusu- 
nod ng rehimeng Aquino ang 
pandaigdigang teroristang gera 
ng US at ang US Counterinsur- 
gency Guide sa pagbubuo ng sa- 
rili nitong bagong internal secu- 
rity plan na may layuning linla- 
ngin ang mamamayan at wa- 
sakin ang rebolusyonaryong ki- 
lusan. Ang bagong planong 
kampanya ng panunupil-militar 


3 


ay mabangis na lobong nagpa- 
panggap na maamong tupa. 
Pagpapatuloy ito sa esensya ng 
Oplan Bantay Laya sa walang 
saysay na tangka nitong gapiin 
ang armadong rebolusyonaryong 
kilusan sa pamamagitan ng wa- 
lang kaabug-abog na brutal na 
pagyurak sa karapatang-tao. 

Nagbibitaw ang rehimen ng 
mga huwad na pangako sa ma- 
mamayan na paghuhusayin ang 
paggugubyerno, magbibigay ng 
mga serbisyong panlipunan, 
pauunlarin ang ekonomya at re- 
repormahin ang sektor pansegu- 
ridad. Tinitiyak sa militar ang 
prayoridad sa pondo sa kabila 
ng malawak na korapsyon sa ha- 
nay ng mga upisyal-militar at sa 
di hamak na mas kagyat na pa- 
ngangailangan ng kaunlarang 
pang-ekonomya at mga serbis- 
yong panlipunan. 

May atas sa militar na ga- 
wing bukambibig ang mga islo- 
gang demagohiko upang bihisan 
ang anti-mamamayan, antina- 
syunal at anti-demokratikong 
karakter at mga layunin nito bi- 
lang “paraang buong bansa” o 
estratehiyang “nakasentro sa 
tao” at ang mga operasyong mi- 
litar nito bilang “pagkakamit ng 
kapayapaan”, para sa “kapaya- 
paan at kaunlaran” at “pagres- 
peto sa karapatang-tao.” 

Ang totoo, tahasang idine- 
deklara ng militar na nakapokus 
ito sa mga operasyong triad 
(singkronisadong mga opera- 
syong pangkombat, paniktik at 
sibil-militar) upang gapiin ang 
mga banta sa seguridad ng reak- 
syunaryong estado. Ang mga 
operasyong non-combat ay nag- 
sisilbi pangunahin sa pagpapa- 


lakas ng lambat-paniktik at pag- 
papatindi ng mga operasyong 
pangkombat. 

Ginagamit iyon para linla- 
ngin ang mamamayan, siraan 
ang mga rebolusyonaryong 
pwersa, pakilusin ang mga 
ahensya ng gubyerno at mga 
non-government organization o 
NGO para sa kontra-rebolusyo- 
naryong gera at pagandahin ang 
imahe ng militar upang mapadu- 
las ang mga operasyong pang- 
kombat laban sa mga rebolusyo- 
naryong pwersa at mamamayan. 
Tulad sa kaso ng pagpatay sa 
botanist na si Leonardo Co, wa- 
lang tigil ang AFP sa pagpapa- 
kalat ng disimpormasyon at ta- 
hasang mga kasinungalingan 
upang pagtakpan ang kanilang 
mga pasistang krimen at pagla- 
bag sa karapatang-tao. 

Ang mga lokal na upisyal at 
ahensya ng gubyerno at mga 
NGO na kaalyado ng rehimen ay 
binibigyan din ng katiyakan ng 
pondo mula sa US at iba pang 
dayuhan at alokasyon sa badyet 
upang magbigay ng palimos at 
iba pang pampatighaw na may 
tusong layuning liluhin ang ma- 
mamayan at mga komunidad sa 
mga larangang gerilya para ta- 
likdan ang BHB at pwersahin si- 
lang magbigay ng impormas- 
yong paniktik para sa mga tiyak 
na operasyong istrayk ng AFP la- 
ban sa BHB. 

Nang-uuyam ang rehimeng 
Aquino sa paniniwalang maka- 
pagpapatuloy itong maghari sa 
pamamagitan ng pagsasakatu- 
paran ng mga patakarang dikta 
ng US, pag-iwas sa paglalatag 
ng tunay na solusyon sa mga sa- 
ligang suliraning pang-ekono- 


III. Mga posibilidad sa mga kundisyon 


ng krisis 


A“ mga kundisyon ng krisis 
ay paborable para sa pagsu- 
sulong ng digmang bayan mula 
sa estratehikong depensiba tu- 
ngong estratehikong pagkapa- 


tas. Wasto ang Partido sa pagta- 
takda ng landas ng pagsulong 
ng rebolusyonaryong kilusan sa 
nalalapit na panahon. 
Tungkulin ng BHB na isulong 


mya, panlipunan at pampulitika 
at pagsasagawa ng mga gimik at 
saywar. Nagpapanggap ang rehi- 
men na di nito batid ang luma- 
laganap na pagkasuklam ng ma- 
mamayan sa kabiguan nitong 
tuparin ang mga pangakong si- 
ngilin ang rehimeng Arroyo sa 
korapsyon at mga paglabag sa 
karapatang-tao at wakasan ang 
kahirapan sa pagpawi sa korap- 
syon. 

Ang mga saligang kontradik- 
syon sa Pilipinas ay patuloy na 
tumatalim at sumisiklab. Ang 
malawak na masang anakpawis 
ng mga manggagawa at magsa- 
saka at maging ang mga pang- 
gitnang saray sa lipunan ay iba- 
yong nasusuklam sa tumitinding 
pagsasamantala at pang-aapi sa 
kanila ng dayuhang monopol- 
yong kapitalismo, katutubong 
pyudalismo at burukratang kapi- 
talismo. 

Habang di matahimik ang 
malawak na masa ng mamama- 
yan, ang mga kontradiksyon sa 
mga reaksyunaryo ay paulit-ulit 
na sumasambulat sa mararahas 
na paraan. Ang mga magkakum- 
pitensyang paksyong pampuliti- 
ka ng naghaharing uri ay may 
mga pribadong armadong grupo 
at kani-kanyang pampulitika at 
kriminal na pangkat sa loob ng 
reaksyunaryong militar, pulisya 
at pwersang paramilitar. 

Lalong namamalas ng mama- 
mayan at ng mga karibal ng mga 
nasa poder ang labis na pagpa- 
pakatuta ng rehimeng Aquino sa 
dayuhang interes, ang kawa- 
lang-kakayahan at korapsyon ni- 
to at ang tendensyang gumamit 
ng karahasan, taliwas sa mga 
deklarasyon nito. 


ang digmang bayan at yugtu- 
yugtong umabante upang kam- 
tin ang pambansang kalayaan at 
demokrasyang minimithi ng ma- 
mamayan. Dapat biguin ang ar- 
madong kontra-rebolusyon at 
gapiin ang plano nitong wasa- 
kin o pawalang-saysay ang ar- 
madong rebolusyon at sa gayo'y 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


ipagkait sa mamamayan ang 
pagkamit ng pambansa at panli- 
punang paglaya. 

Ang Oplan Bayanihan ay siya 
ring halimaw na Oplan Bantay 
Laya, na pinalamutian bilang 
“internal peace and security 
plan”. Itinataguyod nito ang sa- 
rili sa islogang “pagkakamit ng 
kapayapaan” at pinalalabas ang 
mga brutal na kampanyang mili- 
tar ng panunupil bilang operas- 
yon para sa “kapayapaan at 
kaunlaran” upang ikomoplahe 
ang pagtindi ng triad na mga 
operasyong pangkombat, panik- 
tik at sibil-militar. Alinsunod sa 
US Counterinsurgency Guide 
2009, maaaring gawing bukam- 
bibig ng rehimeng Aquino ang 
kapayapaan at rekonsilyasyon at 
gamitin ang usapang pangkapa- 
yapaan bilang isa sa mga pata- 
pong taktika o pakana. 

Ngunit bakit bubuhaying 
muli sa panahong ito ang mga 
pormal na pulong ng usapang 
pangkapayapaan sa pagitan ng 
reaksyunaryong gubyerno at ng 
National Democratic Front of the 
Philippines? Ang usapang pang- 
kapayapaan ay kaparaanan para 
iproklama ng mamamayan at 
mga rebolusyonaryong pwersa 
ang programa ng bagong-de- 
mokratikong rebolusyon at ha- 
munin yaong mga nasa reaksyu- 
naryong gubyerno na makipag- 
kaisa sa paglutas sa mga ugat 
ng digmaang sibil sa pamamagi- 
tan ng mga saligang repormang 
panlipunan, pang-ekonomya at 
pampulitika bilang paglalatag 
ng batayan para sa makataru- 
ngan at pangmatagalang kapa- 
yapaan. 

Sa bigat ng krisis ng nagha- 
haring sistema at ng paglakas 
ng armadong rebolusyonaryong 
kilusan, ang rehimeng Aquino 
ay pinaaalalahanan na mayroon 
itong opsyon na makipagkasun- 
duang pangkapayapaan sa rebo- 
lusyonaryong kilusan o magpa- 
tuloy sa paggamit ng usapang 
pangkapayapaan sa walang 
saysay na tangkang linlangin at 
pahinain ang kapasyahang lu- 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


maban ng mamamayan at mga 
rebolusyonaryong pwersa at sa 
pangangarap na sila'y mapasu- 
suko o madudurog. 

Ang paggamit ng 
kaaway sa usapang 
pangkapayapaan para 
linlangin ang mamama- 
yan ay inunahan ng 
deklarasyon ng mga re- 
bolusyonaryong pwersa 
na ang linya para sa 
makatarungan at pang- 
matagalang kapayapa- 
an ay walang pagkaka- 
iba sa linya ng rebolu- 
syonaryong armadong pakikiba- 
ka ng mamamayan para sa pam- 
bansang kalayaan at demokras- 
ya. Binigo ng NDFP ang lahat ng 
tangka ng reaksyunaryong gub- 
yerno na iuna ang usapin ng 
pagtatapos ng labanan sa usa- 
pang pangkapayapaan o itali 
ang NDFP sa mga tigil-putukan 
na nagpapalabo o nagsasaisan- 
tabi ng pangangailangang luta- 
sin ang mga ugat ng armadong 
tunggalian sa pamamagitan ng 
mga saligang reporma. 

Dinadagdagan ng rebolusyo- 
naryong kilusan ang pagsisikap 
na pabilisin ang pagsulong ng 
usapang pangkapayapaan at 
nag-alok pa nga ito ng kagyat 
na pakikipag-alyansa at tigil- 
putukan sa batayan ng maigsing 
deklarasyon para igiit ang pam- 
bansang kalayaan, palawakin 
ang demokrasya, paunlarin ang 
ekonomya sa pamamagitan ng 
reporma sa lupa at pambansang 
industriyalisasyon at bumuo ng 
mga relasyong panlabas para 
isulong ang kapayapaan at 
kaunlaran. 

Hindi maaaring magpaka- 
kampante ang rehimeng Aquino 
sa paniniwalang hindi pa kaka- 
yanin ng rebolusyonaryong kilu- 
san na ibagsak ang naghaharing 
sistema sa darating na limang 
taon o madudurog, mapapawa- 
lang-saysay o mapapasuko ng 
mga iskema ng kontra-rebolu- 
syonaryong armadong pwersa 
ang rebolusyonaryong kilusan. 

May kakayahan ang rebolu- 


syonaryong kilusang masa na 
alisin ang naghaharing pangka- 
ting Arroyo mula sa kapangyari- 
han katulad ng pag-alis nito sa 
naghaharing pang- 
kating Marcos at Es- 
trada at sa muntik 
na pagpapaalis sa 
naghaharing pang- 
kating Arroyo. Ang 
ilang kamalian sa 
kondukta ng kilu- 
sang masa ay naka- 
pagbigay-puwang sa 
rehimen na magma- 
niobra at makapa- 
natili gamit ang tahasang bru- 
talidad at terorismo. Dapat ha- 
lawin ang mga aral mula sa ka- 
biguang pabagsakin ang nagha- 
haring pangkating Arroyo sa ka- 
bila ng matindi nitong pagkaka- 
hiwalay at pagkayamot dito. Da- 
pat repasuhin at iwasto ang 
mga kamalian upang matamo ng 
rebolusyonaryong kilusang masa 
ang lubos na potensyal mula sa 
paborableng obhetibong kalaga- 
yan. 

Ang mga kundisyon ng kri- 
sis, ang paglakas ng rebolusyo- 
naryong kilusan, ang mabilis na 
pagkakalantad ng pagiging anti- 
mamamayan, antinasyunal, an- 
ti-demokratiko, korap at brutal 
ng rehimeng Aquino ay umabot 
na sa punto kung saan kaya na 
ng mga rebolusyonaryong pwer- 
sa na magtatag ng malawak na 
nagkakaisang prente at maglu- 
wal ng kilusang masa para ihi- 
walay at alisin ang naghaharing 
pangkating Arroyo mula sa ka- 
pangyarihan sa relatibong maig- 
sing panahon. 

Ang pagtaas ng presyo ng la- 
ngis, pagkain at iba pang sali- 
gang pangangailangan ay senyal 
ng namumuong sigwang pampu- 
litika na ngayo'y rumaragasa na 
sa ibang bansa at rehiyon sa 
mundo. Di maglalaon ay aabu- 
tan si Aquino ng mabilis na su- 
misiklab na mga isyu ng korap- 
syon sa kabila ng propaganda na 
siya mismo ay malinis. 

Sinisingil siya hindi lamang 
sa kabiguan niyang litisin at 


5 


ikulong ang mga Arroyo sa ko- 
rapsyon at malalalang paglabag 
sa karapatang-tao kundi pati na 
sa pagpapabaya niya sa mga kri- 
meng pang-ekonomya nina Edu- 
ardo Cojuangco at Lucio Tan at 
pagpabor sa kanila at sa iba 
pang nag-ambag nang malaki sa 
pondong 5  pang-eleksyon ni 
Aquino noong 2010. Malalantad 
at malalantad din ang mga lihim 
na operasyon ng malalapit na 
kamag-anak at kaibigan ni 
Aquino. Ang panunumbalik ng 
“Kamag-anak Inc.” at ang pag- 
litaw ng tinatawag na “Kaklase 
at Kaibigan Inc.” ay nagpapala- 
kas sa sinisismo sa mga islogang 
anti-korapsyon ni Aquino. 
Matagal nang ipinagmamala- 
ki ng pamilyang Aquino at mga 
sumisipsip dito na sila ang pa- 
ngunahin o tanging responsable 
sa pagbabagsak sa pasistang 
diktadurang Marcos at wala raw 


papel dito ang rebolusyona- 
ryong kilusan. Binubulag sila ng 
kinamal nilang yaman sa nagpa- 
patuloy na naghaharing sistema 
at bigo silang makita ang mayor 
na papel na ginampanan ng re- 
bolusyonaryong kilusang masa 
sa pagbabagsak ng mga reak- 
syunaryong naghaharing pang- 
katin at ang paglakas nito mula 
sa gayong paggamit ng ka- 
pangyarihang bayan. 

Para maipatupad ang mata- 
gal nang hinihinging kataru- 
ngan, nararapat lamang na ga- 
mitin ng rebolusyonaryong kilu- 
san ang lumalaking lakas nito 
upang pawiin na ang kasinunga- 
lingang walang kinalaman ang 
rebolusyonaryong kilusan sa 
pagwawakas sa diktadurang 
Marcos at yaon lamang mga tu- 
lad ng pamilyang Aquino at mga 
sumasabit dito na nakinabang 
sa kapangyarihang burges ang 


IV. Mga pampulitikang rekisito 
sa pagsusulong ng digmang bayan 


Mis nakapagdaos ng mga 
pormal na pulong ang mga 
panel sa negosasyon ng Govern- 
ment of the Philippines (GPH, 
dating GRP) at ng National De- 
mocratic Front of the Philip- 
pines dahil binawi na ng GPH 
ang di lehitimong “pagsuspin- 
de” nito ng Joint Agreement on 
Safety and Immunity Guarantees 
(JASIG) at idineklara na rin nito 
na ang Partido Komunista ng Pi- 
lipinas, Bagong Hukbong Bayan 
at National Democratic Front of 
the Philippines ay hindi mga te- 
roristang organisasyon. 

Subalit hindi tayo dapat 
mag-ilusyon na malapit nang 
makapagbuo ng kasunduang 
pangkapayapaan ang NDFP at 
ang reaksyunaryong gubyerno sa 
kabila ng optimistikong iskedyul 
na nakasaad sa Oslo Joint State- 
ment noong Pebrero 21, 2011. 
Nagpahiwatig na ng mga banta 
ang GPH na kung hindi susuko 
ang NDFP bago ang katapusan 


ng unang tatlong taon ng admi- 
nistrasyong Aquino, wawakasan 
na ng GPH ang negosasyong 
pangkapayapaan. Tinataya rin 
ng GPH at ng mga huwad na 
progresibong galamay nito na 
pagdating ng panahong iyon ay 
nagtagumpay na ang kampan- 
yang panunupil ng militar sa 
ilalim ng Oplan Bayanihan at 
hindi na kakailanganin ang ne- 
gosasyong pangkapayapaan. 
Dapat mabatid ng publiko na 
sa unang pulong ng pormal na 
usapan ay inatake ng GPH ang 
The Hague Joint Declaration bi- 
lang dokumentong natataguyod 
ng walang katapusang pagkaka- 
hati at pinasubalian din nito 
ang pagpapatibay ng umiiral na 
mga kasunduan sa pamamagitan 
ng pag-angkin ng solong awto- 
ridad panggubyerno sa Pilipinas 
at pagpapahiwatig na dapat su- 
muko ang NDFP sa GPH. Lanta- 
ran ding binawi ng GPH ang pi- 
nagkaisahang petsa sa Hunyo ng 


nagtagumpay sa matagalang 
tunggalian sa pagitan ng rebo- 
lusyon at kontra-rebolusyon. 

Sa magkakasunod na rehi- 
men, naglingkod ang mga nag- 
taksil sa rebolusyonaryong kilu- 
san bilang mga espesyal na 
ahente ng anti-komunismo at 
reaksyon at nagantimpalaan sila 
ng mga pwesto sa reaksyunar- 
yong gubyerno. Ikasisiya ng ma- 
mamayan at mga rebolusyona- 
ryong pwersa kung itong mga 
taksil na bumubuntot sa rehi- 
meng Aquino ay maaalis sa ka- 
nilang pwesto at mapapawi ang 
pagpapanggap ng pamilyang 
Aquino na mayroon itong eks- 
klusibong karapatan sa kapang- 
yarihang bayan sa pamamagitan 
ng muling pagsiklab nito sa la- 
kas at paraang maihahalintulad 
sa kapangyarihang bayang nag- 
pabagsak kina Marcos at Estra- 
da. 


ikalawang pormal na usapan 
nang hindi pumayag ang NDFP 
na muling makipagtigil-putukan 
sa panahon ng usapan. 

Anumang oras ay maaaring 
itigil ng GPH ang negosasyong 
pangkapayapaan, gamit ang 
anuman sa mga sumusunod na 
paraan: simpleng paggigiit ng 
pagsuko ng NDFP, pagtangging 
palayain ang mga personaheng 
protektado ng JASIG at ang 350 
bilanggong pulitikal, pagtutol 
sa mga batayang repormang 
panlipunan at pang-ekonomya, 
pagbara sa kinakailangang mga 
repormang pampulitika at 
konstitusyunal at mga katulad 
nito. Habang walang kasundu- 
ang pangkapayapaan, dapat ma- 
tatag na isulong ng malawak na 
masa ng sambayanan at mga re- 
bolusyonaryong pwersa ang dig- 
mang bayan para sa pamban- 
sang kalayaan at demokrasya 
mula sa yugto ng estratehikong 
depensiba tungo sa yugto ng es- 
tratehikong pagkapatas. 

Handa ang PKP sa ideolohi- 
ya, pulitika at organisasyon at 
may kakayahan itong pamunuan 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


ang bagong demokratikong re- 
bolusyon at isulong ang dig- 
mang bayan mula sa kasaluku- 
yang antas tungo sa bago at 
mas mataas na antas. Sa prose- 
so, ang Partido, BHB, NDFP at 
lahat ng iba pang rebolusyona- 
ryong pwersa ng mamamayan ay 
lalakas at makatatamo ng kaka- 
yahang magpatupad ng mas ma- 
lalaki pang tungkulin at magka- 
mit ng mas malalaki pang ta- 
gumpay. 

Sa pagbubuo sa ideolohiya, 
dapat tiyakin ng Partido na du- 
maan sa maikling pag-aaral ng 
Konstitusyon at Programa ng 
Partido at sa nilalaman ng ba- 
tayang kursong pamPartido ang 
lahat ng kasaluku- 
yang ganap na ka- 
sapi at tumungo 
agad sa pagpapabi- 
lis ng batayang 
edukasyon ng mga 
kandidatong kasapi 
kaugnay ng pagpa- 
patupad sa mga 
tungkulin sa pagsu- 
sulong ng digmang 
bayan sa susunod 
na limang taon. 

Ang mga matagalang pag- 
aaral sa anumang antas o mga 
pangako ng mas matataas pang 
antas ng pag-aaral sa ngalan ng 
konsolidasyon at ibayo pang 
konsolidasyon ay hindi dapat 
gamitin para ipagpaliban ang 
promosyon ng mga kandidatong 
kasapi tungong ganap na mga 
kasapi ng Partido. Dapat tayong 
gumamit ng mga pinasimpleng 
materyal at pamamaraan sa pag- 
aaral na binuo ng ating mga ka- 
sama sa gawaing edukasyon at 
mga propagandista at samahan 
ito ng mga nakaimprentang di- 
buho at iba pang tulong na aw- 
dyo-biswal. Ang pag-aaral ng 
buu-buong mga kursong Pam- 
partido ay maaari na ngayong 
gawing madali sa pamamagitan 
ng mga awdyo-biswal na mate- 
ryales. 

Dapat tayong maging sensi- 
tibo sa kagustuhan ng mga kan- 
didatong kasapi na maging mga 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


ganap na kasapi bilang pagkila- 
la at sukatan ng kanilang pagi- 
ging karapat-dapat na mga pro- 
letaryong rebolusyonaryo. Dapat 
nating mapangahas na pabilisin 
ang pagrerekrut ng mga kandi- 
datong kasapi mula sa hanay ng 
mga abanteng aktibistang masa, 
nang hindi nakapagpapapasok 
ng kahit isang di kanais-nais na 
elemento. 

Dapat tiyakin ng mga kadre 
ng Partido sa antas ng sangay at 
sa mga grupo ng Partido sa loob 
ng mga organisasyong masa na 
ang mga kandidatong kasapi ay 
naiaangat sa pagiging mga ga- 
nap na kasapi sa loob ng pana- 
hong itinatakda ng Konstitus- 
yon ng Partido para sa 
iba't ibang uri--anim na 
buwan sa mga nagmula 
sa uring manggagawa at 
magsasaka at isang taon 
para sa mga nagmula sa 
uring petiburgis. 

Kailangan nating pa- 
lakihin ang kasapian ng 
Partido mula sa kasa- 
lukuyang ilampung libo 
tungo sa di bababa sa 
250,000 sa susunod na humigit- 
kumulang limang taon. Katum- 
bas ito ng taunang abereyds na 
pagrerekrut ng isang kasapi ng 
Partido ng isa pa para maging 
myembro ng Partido. Dapat ta- 
sahin ng mga organo at yunit ng 
Partido sa lahat ng antas, mula 
sa sangay hanggang sa Komite 
Sentral, ang kasapian ng Partido 
at planuhin kung papaano ma- 
palalaki ang bilang ng mga ka- 
salukuyang kasapi ng Partido sa 
kani-kanyang saklaw. 

Maaari lamang nating matu- 
pad ang gayong target sa plano 
kung buong sigasig at mata- 
gumpay nating mapauunlad ang 
kilusang masa sa kalunsuran at 
kanayunan. Sa pamamagitan la- 
mang ng pagpapaunlad ng kilu- 
sang masa tayo magkakaroon ng 
malalim na balong mapagkuku- 
nan ng mga kasapi ng Partido 
para sa iba't ibang rebolusyona- 
ryong gawain at para magling- 
kod bilang mga Pulang mandi- 


rigma ng BHB. 

Dapat tayong makapagde- 
ploy ng mas maraming kasapi ng 
Partido mula sa hanay ng mga 
manggagawa at nakapag-aral na 
kabataan para magserbisyo sa 
hukbong bayan at para sa gawa- 
ing masa at pagbubuo ng mga 
sangay ng Partido, organisas- 
yong masa at organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika sa 
kanayunan. Dapat sistematiko 
tayong nakapagpapadala ng 
mga kandidatong kasapi ng Par- 
tido at mga aktibistang masa 
mula sa kalunsuran para magsa- 
gawa ng panlipunang pagsisiya- 
sat at gawaing masa sa kanayu- 
nan at para maging mga Pulang 
mandirigma ng hukbong bayan. 

Sa pagbubuo sa pulitika, da- 
pat palaganapin ng Partido ang 
bagong-demokratikong rebolus- 
yon at magluwal ng kilusang 
masa sa pamamagitan ng pag- 
pukaw, pag-oorganisa at pagpa- 
pakilos sa masang anakpawis ng 
mga manggagawa at magsasaka 
at lahat ng iba pang patriyotiko 
at progresibong saray at sektor 
kapwa sa kalunsuran at kanayu- 
nan. 

Dapat lumakas at sumulong 
ang kilusang masa sa kalunsuran 
upang harapin ang mga nagba- 
bagang usaping umaapekto sa 
buhay ng mamamayan, mulatin 
at pakilusin ang mamamayan at 
idiin ang naghaharing pangka- 
tin at ang buong naghaharing 
sistema. Hindi nagkukulang sa 
matitingkad na isyung dapat hi- 
naharap ng kilusang masa. Ang 
walang patid na pagtaas ng pre- 
syo ng langis, ang lumalaking 
mga gastusin, ang laganap na 
disempleyo, ang kawalan ng lu- 
pa at tirahan, ang karalitaan sa 
kanayunan, ang kagutuman at 
pagkalat ng mga sakit at ang 
mabilis na pagkabulok ng mga 
serbisyong panlipunan ay pa- 
wang nakapagngangalit sa ma- 
mamayan at pumupukaw sa ka- 
nilang maglunsad ng mga ak- 
syong pampulitika. 

Ang pinakamahalagang 
tungkulin ng kilusang masa ay 


7 


ang paghahapag ng kritikal na 
pagsusuri at paglalatag ng was- 
tong linya ng pakikibaka laban 
sa naghaharing reaksyunaryong 
pangkatin at sistema at pagpa- 
pakilos sa mga pwersa nito para 
abutin ang milyun-milyong ma- 
mamayan sa pamamagitan ng 
epektibong pag-oorganisa at 
pagpopropaganda upang ma- 
pagkaisa sila para ipaglaban ang 
kanilang mga pambansa at de- 
mokratikong mithiin. 

Dapat palakihin at pakilusan 
ang mga patriyotiko at progresi- 
bong oganisasyong masa. Dapat 
nila maibaling ang poot ng ma- 
mamayan sa naghaharing siste- 
ma tungo sa organisadong rebo- 
lusyonaryong lakas at gamitin 
at hamunin ang mga pagkukun- 
wari ng kasalukuyang rehimen 
na rumerespeto ito sa mga de- 
mokratikong karapatan. Ang 
mga pakikibakang masa sa ka- 
lunsuran ay nananatiling ligal at 
depensibo at ang layunin nito'y 
palakihin ang mga aksyong ma- 
sa kaysa pumasok ito sa paglu- 
lunsad ng maliliit at nahihiwa- 
lay na mga probokatibong ak- 
syon. 

Subalit dapat papataas ang 
antas ng militansya. Mayroon 
tayong mayamang karanasan sa 
pagpapataas ng militansya at 
pagpapakilos sa masa tulad ng 
nagawa natin noong Sigwa ng 
Unang Kwarto ng 1970 at sa 
proseso ng pagpapatalsik sa 
diktadurang Marcos noong 
1983-86 at sa rehimeng Estrada 
noong 1999-2001. Kapag inata- 
ke at sinupil ng rehimeng Aqui- 
no ang mga aksyong protesta ng 
masa, malawakang mag-aalsa 
ang mamamayan, tulad ng na- 
kita na sa ating kasaysayan at 
sa iba't ibang bansa at konti- 
nente ngayon. Sa ating kasaysa- 
yan, ang mga pang-aatake ng 
rehimeng Marcos at ng sumunod 
na mga rehimen ay nakapagpa- 
alab sa galit ng masa at naka- 
pagpakilos sa kanila. Nakikita 
natin sa mga aksyong protesta 
sa ibayong dagat na tuwing ina- 
atake ang mga ito ng militar o 


8 


pulisya ay lumalaganap ang mga 
protestang masa at umiigting 
hanggang sa bumagsak ang re- 
himen. 

Kinakailangan ang malakas 
na kilusang masa sa kalunsuran 
upang maihiwalay at mapahina 
ang naghaharing pangkating 
nakabase sa kalunsuran at mapi- 
gilan ang ka- 
kayahan ni- 
tong mag- 
deploy ng 
mas mara- 
ming pwer- 
sang militar 
at pulisya la- 
ban sa arma- 
dong rebolu- 
syonaryong 
kilusan ng 
mamamayan sa kanayunan. 

Kung walang malakas na li- 
gal na demokratikong kilusang 
masa sa kalunsuran, makapag- 
dedeploy ang kaaway kailanman 
nito naisin ng mas maraming 
pwersang militar laban sa ma- 
mamayan at mga rebolusyonar- 
yong pwersa sa mga larangang 
gerilya. Napakakumpyansado ng 
rehimeng Arroyo sa pagdedeploy 
ng mas maraming pwersang mi- 
litar sa kanayunan dahil humina 
at lumiit ang kilusang masa sa 
kalunsuran at nasupil ang kilu- 
sang anti-Arroyo sa loob ng mi- 
litar. 

Sa anumang mabubuong 
alyansa ng ligal na demokrati- 
kong pwersa at mga disgusta- 
dong upisyal at elemento ng 
reaksyunaryong militar at puli- 
sya, ang dapat na panawagan ay 
ang paggalang ng mga pwersa 
sa loob ng reaksyunaryong gu- 
byerno sa mga demokratikong 
karapatan ng malayang pama- 
mahayag at pagpapahintulot na 
lumaki ang mga protestang ma- 
sa bago sila magdeklara ng pag- 
bawi ng suporta sa naghaharing 
pangkatin. 

Ang Bagong Hukbong Bayan 
ang pangunahing organisasyon 
ng Partido para pukawin, orga- 
nisahin at pakilusin ang mama- 
mayan saan man ito nag-oope- 


reyt sa kanayunan. Epektibong 
makapaglulunsad ng gawaing 
masa ang mga yunit nito at ma- 
kakapag-inisyatiba sa pagtatayo 
ng mga organo ng kapangyari- 
hang pampulitika, organisas- 
yong masa, milisya sa lokalidad 
at yunit para sa pagdepensa sa 
sarili sa mga organisasyong ma- 
sa. Subalit ang mga 
responsibilidad sa 
pag-oorganisa sa 
masa ay dapat tu- 
luy-tuloy nang ipa- 
balikat sa mga sa- 
ngay ng Partido sa 
lokalidad at mga 
organisasyong ma- 
sa upang ang mga 
yunit ng hukbong 
bayan ay magkaro- 
on ng papalaking panahon para 
sa pulitiko-militar na pagsasa- 
nay at gawaing pangkombat. 
Ang linya para sa hukbong 
bayan ay ang paglulunsad ng 
masinsin at laganap na pakiki- 
digmang gerilya sa batayan ng 
papalawak at papalalim na ba- 
seng masa. Ang bawat yunit ng 
BHB ay dapat magkaroon ng 
mga depinidong panahon para 
sa kombat, gawaing masa at 
produksyon. Kapag nasa gawa- 
ing pangkombat, dapat lumikha 
o tumuklas ang mga yunit ng 
BHB ng mga pagkakataon para 
lumipol ng mga yunit ng ka- 
away. Dapat tuluy-tuloy na mag- 
lunsad ang BHB ng mga taktikal 
na opensiba upang makaagaw 
ng mga armas at madagdagan 
ng libu-libo pa ang ilang libo 
nang mga Pulang madirigma at 
masaklaw ang lahat ng distri- 
tong kongresyunal sa kanayunan 
sa susunod na limang taon. 
Dapat isanib ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka 
sa rebolusyong agraryo at pag- 
bubuo ng mga rebolusyona- 
ryong base. Lumalahok at sumu- 
suporta lamang ang masang 
magsasaka sa digmang bayan 
kapag natutugunan ng reporma 
sa lupa, mula sa minimum 
hanggang sa maksimum na 
programa nito, ang kanilang de- 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


mokratikong kahilingan para sa 
lupa. Mas malinaw na nakikita 
ng mamamayan na sumusulong 
ang rebolusyon kapag naitatayo 
ang mga demokratikong organo 
ng kapangyarihang pampulitika 
mula sa antas ng komiteng 
pang-organisa sa baryo hang- 
gang sa rebolusyonaryong ko- 
mite sa baryo. 

Sa bawat yugto ng pakikiba- 
ka, ang Partido, BHB at NDFP ay 
nagtataglay ng depinidong la- 
kas. Subalit sa pamamagitan ng 
gawain sa  pakikipag-isang 
prente ay maaaring dagdagan, 
palakihin at imaksimisa ang la- 
kas na ito sa direkta o di direk- 
tang pamamaraan sa pamamagi- 
tan ng mga pwersang alyado. Sa 
pagpapaunlad ng nagkakaisang 
prente, dapat maghanap ng ko- 
mun na batayan para sa pakiki- 
pagtulungan at bigyang-konsi- 
derasyon ang mga lehitimong 
karapatan at interes ng mga 
pwersang nasa alyansa. Subalit 
dapat ding mapanatili ang kala- 
yaan at inisyatiba at maging 
mapagbantay sa pagtatangka 
ng mga reaksyunaryo sa loob ng 
alyansa na agawin ang pamu- 


muno o idiskaril ang kilusang 
masa mula sa rebolusyonaryong 
landas. 

Dapat nating palakasin ang 
pagkakaisa ng masang anakpa- 
wis ng mga manggagawa at 
magsasaka sa batayang alyansa. 
Dapat iugnay ang batayang 
alyansa ng masang anakpawis sa 
petiburgesya ng kalunsuran 
upang mabuo ang alyansa ng 
mga progresibong pwersa. Lag- 
pas dito, dapat iugnay ang mga 
progresibong pwersa sa pam- 
bansang burgesya upang mabuo 
ang patriyotikong alyansa. 

At lagpas pa rin dito, palagi 
tayong handang magbuo ng 
pansamantala at di istableng 
mga alyansa kasama ang ilang 
seksyon ng mga reaksyunaryong 
uri upang ihiwalay at wasakin 
ang poder ng pinakareaksyuna- 
ryong pwersa. Sa gayon, sinasa- 
mantala natin ang mga kontra- 
diksyon sa hanay ng mga pak- 
syong pampulitika at militar ng 
naghaharing sistema. Sa pagbu- 
buo at pagmamantini ng mga 
alyansa kasama ang mga reak- 
syunaryong pwersa, dapat mag- 
karoon ng mataas na antas ng 


V. Ang estratehiya at taktika 


ng digmang bayan 


apat maging matatag at ma- 

tapang ang Bagong Hukbong 
Bayan sa pagpapalakas at sa 
pagsisikap na gapiin ang Oplan 
Bayanihan gamit ang parehong 
rebolusyonaryong diwa na naka- 
pagpalakas dito at nakagapi sa 
14-na-taong diktadurang Marcos 
at lahat ng sumunod na internal 
na planong panseguridad ng 
mga reaksyunaryong sumunod 
kay Marcos. Dapat mas pataasin 
pa ng BHB ang rebolusyonar- 
yong kamulatan at kakayahang 
lumaban at paigtingin ang mga 
taktikal na opensiba upang su- 
mulong mula sa estratehikong 
depensiba tungong estratehi- 
kong pagkapatas sa loob ng isa 
o dalawang limang-taong plano. 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


Dapat matatag at masiglang 
tumalima ang BHB sa estratehi- 
kong linya ng matagalang dig- 
mang bayan. Ito ang pagkubkob 
sa kalunsuran mula sa kanayu- 
nan at pagtitipon ng sapat na 
armadong lakas mula rito sa ma- 
tagal na panahon hanggang sa 
makamit na nito ang kakaya- 
hang ilunsad ang estratehikong 
opensiba laban sa mga labi ng 
kaaway sa kalunsuran at agawin 
ang kapangyarihang pampuliti- 
ka sa pambansang antas. 

Ang estratehikong linya ay 
gumagamit ng paborableng sos- 
yal at pisikal na tereyn para bu- 
uin nang antas-antas ang huk- 
bong bayan sa matagal na pana- 
hon. Ang sosyal na tereyn ay 


kamulatan ang Partido sa pag- 
papanatili ng kalayaan at inis- 
yatiba at pagpapatalas ng rebo- 
lusyonaryong pagbabantay at 
pag-iingat. 

Malaon na nating nirerespe- 
to at sinusuportahan ang kara- 
patan ng mamamayang Moro sa 
pagpapasya-sa-sarili. Pinakiki- 
nabangan natin ang kanilang re- 
bolusyonaryong pakikibaka at 
pinakikinabangan din nila ang 
ating rebolusyonaryong pakiki- 
baka. Dapat nating panatilihin 
ang ating pakikipag-alyansa sa 
kanila dahil sa pakinabang nito 
sa isa't isa laban sa imperyalis- 
mong US at sa reaksyunaryong 
gubyerno sa Maynila. Dapat bi- 
guin ang US at mga lokal na 
reaksyunaryo sa pakana nilang 
idiskaril o wasakin ang NDFP o 
MILF upang maibaling ang bu- 
ong pwersa ng reaksyunaryong 
sandatahang pwersa laban sa 
alinman dito. Tiwala tayo na 
mananatili ang alyansang NDFP- 
MILF dahil hindi matugunan ng 
kanilang komun na kaaway ang 
makatarungang mga kahilingan 
ng mamamayang Pilipino at ma- 
mamayang Moro. 


pumapatungkol sa makauring 
nilalaman ng linya, sa paglahok 
sa rebolusyon ng uring magsa- 
saka na siyang bumubuo ng ma- 
yorya ng populasyon at pagtu- 
gon sa kanilang demokratikong 
kahilingan para sa lupa. Ang pi- 
sikal na tereyn ay pumapatung- 
kol sa malawak na lugar para sa 
paglaki, deployment at maniob- 
ra ng hukbong bayan. 

Sa kasalukuyang yugto ng 
estratehikong depensiba para sa 
hukbong bayan, nasa estratehi- 
kong opensiba ang mga pwersa 
ng kaaway dahil superyor sila sa 
hukbong bayan sa resyong sam- 
pu laban sa isa sa usapin ng bi- 
lang ng tropa, kagamitang mili- 
tar at pagsasanay. Subalit sa 
taktikal na antas, maaaring 
maging superyor ang hukbong 
bayan sa resyong sampu laban 
sa isa kontra sa mga pwersa ng 


kaaway dahil sa tinatamasa ni- 
tong suporta ng mamamayan at 
kakayahan nitong gamitin ang 
elemento ng sorpresa laban sa 
ispesipikong mga yunit ng ka- 
away sa partikular na lugar at 
oras. 

Dapat maglunsad ang BHB 
ng makilos na gera at umiwas sa 
mga mapagpasyang labanan na 
maglalagay sa peligro sa anu- 
mang platun o kumpanya. Dapat 
nitong ilunsad yaon lamang mga 
labanang tiyak nitong maipapa- 
nalo. Kapag may peligrong ma- 
talo sa isang mapagpasyang la- 
banan, dapat palagi itong ma- 
ging handang lumipat pansa- 
mantala ng lugar. 

Dapat itong maging pleksi- 
ble sa paggamit ng mga taktika 
ng konsentrasyon, dispersal at 
paglilipat. Nagkokonsentra ito 
ng superyor na lakas kumpara sa 
tinatarget na yunit-militar. Nag- 
didispers ito upang pagkaitan 
ang kaaway ng anumang makiki- 
tang target o tuwing naglulun- 
sad ito ng gawaing masa sa ha- 
nay ng mamamayan. Naglilipat 
ito upang umiwas sa atake ng 
superyor na pwersa ng kaaway 
at nagmamaniobra upang mag- 
karoon ng panahon o mas ben- 
taheng pusisyon. 

Dapat patuloy na paunlarin 
ang kasalukuyang 110 larangang 
gerilya upang ang lahat o kara- 
mihan dito ay ma- 
ging lakas-kumpan- 
yang mga larangan 
at makapagluwal ng 
bagong mga lara- 
ngang gerilya. Da- 
pat magkaroon ng 
di bababa sa 180 la- 
rangang gerilya sa 
loob ng limang ta- 
on. Maaaring mag- 
inisyatiba ang pa- 
munuan ng Partido 
at kumand ng BHB 
sa isang larangang 
gerilya na magdeploy ng sanda- 
tahang yunit pampropaganda, 
iskwad o platun para magbuo ng 
bagong larangang gerilya. Dapat 
magtulungan ang magkakata- 


10 


bing mga larangang gerilya. Da- 
pat maibigay ng isang relati- 
bong mas malakas na larangang 
gerilya ang suportang kinakaila- 
ngan ng isang mahinang lara- 
ngang gerilya. Dapat ding maka- 
pagbigay ang relatibong mas 
malalakas na rehiyunal na ku- 
mand ng suportang kinakalla- 
ngan ng mas mahihinang rehi- 
yunal na kumand. 

Pinagsasama ang magkaka- 
tabing mga larangang gerilya 
upang buuin ang mas malawak 
na larangan ng digma na maka- 
pagbibigay-daan sa mas mala- 
wak na saklaw ng kumand, koor- 
dinasyon, tulungan at maniob- 
ra. Dapat makapagbigay ito ng 
mas marami at mas magagan- 
dang opsyon para sa mga layu- 
ning opensibo at depensibo, 
makapagpabilis ng paglakas ng 
pakikidigmang gerilya at maka- 
pagpahusay sa pagbubuo ng 
kumpletong istruktura ng pwer- 
sa ng BHB mula sa rehiyunal na 
antas hanggang sa lokal na mga 
gerilya at milisyang bayan. 

Dapat idirihe ng Partido ang 
pagbubuo ng iba't ibang antas 
ng kumand upang maging epek- 
tibo ang deployment ng mga yu- 
nit ng BHB para sa iba't ibang 
layunin sa iba't ibang saklaw. 
Kabilang dito ang kombat, ga- 
waing masa, produksyon at pa- 
ngungolekta ng buwis. Ang anu- 
mang antas ng ku- 
mand ay dapat mag- 
karoon ng sariling 
pwersang sapat para 
sa seguridad at kom- 
bat at dapat magka- 
roon ng sapat na tau- 
han at rekurso para 
magampanan ang 
mga tungkulin nito. 

Nakaipon na ang 
BHB ng sapat na la- 
kas para mapangahas 
nitong mapaigting 
pakikidigmang 
gerilya at makasulong ito tungo 
sa mas mataas na yugto ng dig- 
mang bayan. Dapat walang tigil 
na maglunsad ang hukbong ba- 
yan ng mga taktikal na opensiba 


upang makaagaw ng mga armas 
at makapagbuo ng bagong mga 
yunit, tuluy-tuloy na mabago 
ang balanse ng mga pwersa at 
umabante mula sa yugto ng es- 
tratehikong depensiba tungong 
estratehikong pagkapatas. Da- 
pat nitong itarget ang pag-ipon 
ng 25,000 riple upang makatu- 
ngo sa yugto ng estratehikong 
pagkapatas. 

Dapat maging mulat ang ba- 
wat kumand at yunit ng BHB sa 
kasalukuyang armadong lakas 
nito at makapagtaya at maka- 
pagplano o makapagtarget kung 
gaano karaming armas ang maa- 
agaw sa loob ng isang takdang 
panahon at kung papaano maka- 
paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba para makapang-agaw 
ng mga armas. Dapat palaging 
maging alerto ang hukbong ba- 
yan sa mga pagkakataon para 
makapaglunsad ng mga taktikal 
na opensibang may layuning 
makapang-agaw ng armas. 

Ang buong saklaw ng istruk- 
tura ng pwersa ng BHB, kabi- 
lang ang mga rehiyunal na 
pwersa, lokal na pwersa, mili- 
syang bayan at partisano sa ka- 
lunsuran ay dapat tuluy-tuloy na 
makapaglunsad ng masinsin at 
malawak na pakikidigmang geri- 
lya sa batayan ng papalapad at 
papalalim na baseng masa 
upang makapang-agaw ng mga 
armas at makapagbuo ng kaka- 
yahan ang mga platun at kum- 
panya na manlipol ng mga yunit 
ng kaaway. Ang pangunahing 
anyo ng mga taktikal na opensi- 
ba ay dapat maging anihilatibo, 
na may layuning manlipol ng 
mga yunit ng kaaway upang ma- 
kapang-agaw ng armas at made- 
moralisa ang mga pwersa ng ka- 
away. 

Subalit dapat ding maglun- 
sad ng mga atritibong taktikal 
na opensiba at pagurin ang mga 
pwersa ng kaaway. Kabilang dito 
ang pakikidigmang partisano sa 
kalunsuran, pakikidigmang ispa- 
ro, operasyong isnayping, paki- 
kidigma gamit ang mga land 
mine, pagputol sa mga linya ng 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


panggatong at suplay ng ka- 
away at pagwasak sa mga sasak- 
yang militar, imbakan at iba 
pang pirmidong instalasyon na 
ginagamit laban sa hukbong ba- 
yan. 

Dapat dulutan ng BHB ng 
mga epektibong bigwas ang ulo 
at katawan ng kaaway tuwing 
kakayanin. Dapat paduguin ang 
kaaway araw-araw mula sa pina- 
kamaraming sugat na maaaring 
idulot dito sa pambansang sak- 
law. Kalaunan ay mapapahina 
ito at mapapabagsak. 

Ang malawak at masinsing 
pakikidigmang gerilya ay maka- 
pagluluwal ng dagdag na mga 
armas at dagdag na mga panla- 
bang yunit, makapagpapahusay 
sa mga taktika at teknika ng 
hukbong bayan at lalong maka- 
pagpapataas sa epektibidad ng 
kumand sa bawat antas sa usa- 
pin ng mga pormasyon at terito- 
ryal na saklaw. Lilikhain nito 
ang mga elemento ng regular na 
makilos na pakikidigma, laluna 
kapag ang mga kumpanya ng 
BHB ay magsisimulang magbuk- 
lod o mas madalas nang magko- 
koordina sa paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba. Ang bago 
at mas mataas na antas ng paki- 
kidigma ay makakamit sa bata- 
yan ng mga tagumpay sa pakiki- 
digmang gerilya. 

Patakaran nating maging 
mabangis sa labanan subalit 
maging maluwag sa mga tauhan 
ng kaaway na sumusuko o nawa- 
walan ng kakayahang lumaban 
dahil sa mga pinsala at ating 
nadadakip. Dapat nating pana- 
tilihin ang patakarang ito upang 
magsilbi sa pangmatagalang la- 
yunin ng pag-eengganyo sa mga 
tauhan at yunit ng kaaway na 
pumanig sa rebolusyon o tumi- 
gil man lamang sa pakikipagla- 
ban sa hukbong bayan. 

Napadadali ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka 
kapag ang reaksyunaryong san- 
datahang lakas, pulisya at pwer- 
sang paramilitar ay nagkakawa- 
tak-watak. Dapat hikayatin ng 
mga espesyal na yunit ng Parti- 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


do at ng malalapit na kaibigan 
at kamag-anak na nasa panig ng 
rebolusyon ang mga upisyal at 
karaniwang elemento ng reak- 
syunaryong sandatahang lakas 
na maglabas ng patriyotiko at 
progresibong pusisyon sa mga 
isyu at kumilos nang naaayon sa 
pambansa at demokratikong in- 
teres ng mamamayang Pilipino. 

Dapat mahigpit tayong tu- 
malima sa mga direktiba ng Par- 
tido at BHB sa nararapat na 
paggamit ng mga kagamitang 
elektroniko para sa komunikas- 
yon at pag-iimbak ng impormas- 
yon. Napakaepisyente ng mga 
ito para sa positibo nating mga 
layunin, subalit kung hindi ma- 
ayos na nagagamit o nahaha- 
wakan ay napakaepisyente rin 
nitong maibubunyag sa kaaway 
ang anumang lokasyon, pagka- 
kakilanlan, istatus at plano sa 
kasalukuyan at natipong mga 
taktikal at estratehikong impor- 
masyon na masasamantala ng 
kaaway laban sa mga rebolusyo- 
naryong pwersa. Nawalan na ta- 
yo ng mga tauhan at rekurso da- 
hil sa di maayos na paggamit ng 
mga kagamitang elektroniko at 
digital (de-kompyuter). Dapat 
tuluy-tuloy nating pag-aralan at 
ipatupad ang maayos na pagha- 
wak at paggamit ng mga ito pa- 
ra makadagdag sa ating benta- 
he. 

Dapat ibayong pagsanibin 
ng BHB ang rebolusyonaryong 
armadong pakikibaka sa rebo- 
lusyong agraryo at pagbubuo ng 
mga rebolusyonaryong base. 
Ang minimum na programa sa 
reporma sa lupa ay dapat dalhin 
sa bago at mas mataas na antas. 
Tuwing kakayanin, dapat ilunsad 
ang maksimum na programa sa 
reporma sa lupa, laluna sa mala- 
lawak na lugar kung saan napi- 
lay o napalayas na ng hukbong 
bayan ang despotikong mga pa- 
nginoong maylupa at ang mala- 
laking mangangamkam ng lupa. 
Ang mga samahang magsasaka 
ay maaaring magplano at mag- 
koordina ng mga antipyudal na 
kampanyang masa at pakikibaka 


mula sa munisipal hanggang sa 
inter-distritong antas upang 
mamobilisa ang ilampung libong 
masang magsasaka. 

Sa mga larangang gerilya, 
maaaring buuin ang ilang alyan- 
sa kung saan magagamit ang 
mga lokal na yunit ng reaksyu- 
naryong gubyerno para pigilin o 
kontrahin ang pinakamasasahol 
na operasyong militar ng ka- 
away. Subalit maaaring lumaki 
ang mga larangang gerilya sa 
puntong masasaklaw na nila ang 
lahat o karamihan ng mga dis- 
tritong kongresyunal sa kanayu- 
nan, mapaliliit o mapapawi ang 
kapangyarihan ng mga reaksyu- 
naryong lokal na gubyerno at 
makapagbubuklod upang maka- 
pagbuo ng relatibong istableng 
mga base. 

Ang mga relatibong istab- 
leng base ay maaari lamang 
paunlarin kapag nabaklas na 
ang mga reaksyunaryong organo 
ng kapangyarihang pampulitika 
at mapalitan ang mga ito ng 
mga rebolusyonaryong organo 
ng kapangyarihang pampulitika. 
Para mapalitan ang kapangyari- 
hang pampulitika ng mga reak- 
syunaryo at mabuo ang mga re- 
bolusyonaryong organo ng ka- 
pangyarihang pampulitika, da- 
pat pagsikapan nang husto ng 
hukbong bayan at rebolusyona- 
ryong kilusang masa na palaya- 
sin at parusahan ang mga lokal 
na despotiko at masasamang 
elemento na nang-aapi sa ma- 
mamayan, at bigyan ng pagka- 
kataong magbago yaong mga 
walang utang na dugo sa mama- 
mayan at pumapailalim sa mga 
batas ng rebolusyonaryong gub- 
yerno. 

Kamakailan ay pinaunlad ng 
kaaway ang mahabang linya ng 
gawaing paniktik sa hanay ng 
mga espesyalisadong ahensyang 
paniktik. Palagian na rin nitong 
pinagsisikapan ang pagbubuo at 
pagpapaunlad ng iba't ibang ti- 
po ng lambat-paniktik sa mga 
lokalidad, sa ilang institusyon, 
nongovernmental organization 
at organisasyong masa. Dapat 


11 


tayong maging alerto sa pag-iral 
at mga operasyon ng gayong 
mga lambat, na maaari na nga- 
yong gumamit ng cellphone at 
iba pang hi-tech na pamamaraan 
ng komunikasyon sa mga huma- 
hawak o nangangasiwa sa kani- 
la. Dapat nating pagsikapan 
nang husto na buwagin ang mga 
lambat-paniktik na ito ng ka- 
away. 

Ang pinakamainam nating 
sandata ay ang pagpapaunlad 
ng kamulatan at kakayahan ng 
lahat ng mga rebolusyonaryong 
pwersa at mamamayan na ala- 
min ang gayong lambat at ispe- 
sipikong mga ahente. Dapat ak- 
tibong tiktikan ng hukbong ba- 
yan, milisya at yunit sa pagde- 
pensa-sa-sarili ng mga organi- 
sasyong masa ang mga di masa- 
ligan o suspetsadong elemento 
at maglunsad ng sariling gawa- 
ing paniktik. Ang kanilang mga 
nakalap na datos ay dapat isu- 
mite sa nakatataas na respon- 
sableng mga awtoridad para sa 
nararapat na ebalwasyon, dag- 
dag na imbestigasyon at kum- 
pirmasyon bago gumawa ng 
angkop na mga aksyon na may 
pagkilala sa karampatang prose- 
so at iba pang demokratikong 
karapatan. 

Dapat magpadala ang huk- 
bong bayan ng mga yunit 
upang arestuhin para maisakdal 
ang mga mandarambong, luma- 
labag sa karapatang-tao, lokal 
na tirano, pinakaantisosyal na 
mga kriminal na elemento at 
impormer ng kaaway. Ang mga 
yunit na ito ay dapat handang 
lumaban kapag ang mga target 
na arestuhin ay armado at 
mapanganib at namumuno sa 
mga kriminal na armadong gru- 


12 


po. Kabilang sa mga lokal na ti- 
rano at pinakamasasahol na 
nagsasamantala ang masasa- 
mang panginoong maylupa, lo- 
kal na warlord at yaong na- 
ngangamkam ng lupa, nangwa- 
wasak sa kapaligiran at nagna- 
nakaw sa mamamayan ng kani- 
lang likas na yaman. 

Dapat tayong tumalima sa 
Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and 
International Humanitarian 
Law sa pagtugis sa mga lumala- 
bag. Dapat hindi payagang 
magpakasasa sa bunga ng kani- 
lang mga krimen ang mga pa- 
ngunahing kriminal, kanilang 
mga kakutsaba at mga nakina- 
bang sa malalaki at sistemati- 
kong paglabag sa karapatang- 
tao at pandarambong. Ang ka- 
nilang nakaw na yaman ay da- 
pat maientrega sa gubyernong 
bayan at sa mga biktima. Dapat 
silang maisakdal ng hukumang 
bayan at kapag napatunayang 
maysala ay dapat parusahan ng 
hukbong bayan. 

Ang pinakaepektibong para- 
an para sa mamamayan na pigi- 
lin ang reaksyunaryong gubyer- 
no sa pagbibigay ng lupa at mga 
yamang mineral sa mga dayu- 
hang korporasyon ay ang pagbu- 
buo ng epektibong kilusang ma- 
sa laban sa kanila at pagpapa- 
hintulot sa hukbong bayan na 
pilayin at wasakin ang kagami- 
tan at iba pang pasilidad ng 
mga antinasyunal at anti-mama- 
mayang korporasyon at mga 
ahente nila. 

Ang Partido, BHB, mga orga- 
nisasyong masa at gubyernong 
bayan ay dapat masustentuhan 
ng mga kontribusyon ng mga 
nakinabang mula sa reporma sa 


lupa at pagpapataas ng sahod. 
Dapat makapagproduksyon sa 
iba't ibang pamamaraan para sa 
pakinabang ng hukbong bayan, 
mga Pulang mandirigma at mga 
pamilya nila. Tungkulin ng gub- 
yernong bayan na mangulekta 
ng buwis at mga bayarin at 
magpataw ng mga multa para 
mapondohan ang mga serbis- 
yong panlipunan, operasyong 
administratibo at depensa. Ang 
BHB ang nagsisilbing ahensyang 
tagapagpatupad ng patakaran 
sa pagbubuwis ng gubyernong 
bayan. 

Dapat magkaroon ng matalas 
na kamulatan ang BHB sa pa- 
pataas na antas ng panghihima- 
sok-militar ng US alinsunod sa 
patakaran ng teroristang digma 
ng US, US-RP Mutual Defense 
Agreement, Visiting Forces 
Agreement, US (Counterinsur- 
gency Guide at iba't iba pang 
sangkalan, kabilang na ang mga 
pinagsanib na pagsasanay-mili- 
tar, humanitarian mission, civic 
action at mga katulad nito. Ak- 
tibo ang mga tropa ng US sa 
mga mapanupil na kampanyang 
militar bilang mga tagapayo, ta- 
gapagsanay at suportang panik- 
tik. 

Habang lumalakas ang BHB, 
asahan ang paglulunsad ng US 
ng hayagang agresyon laban sa 
mamamayan. Kaya dapat kamtin 
ng mamamayang Pilipino at mga 
rebolusyonaryong pwersa ang 
pakikiisa at suporta ng mga ma- 
mamayan ng daigdig laban sa 
mga operasyong militar ng US 
sa kasalukuyan at hinaharap na 
labag sa pambansang soberanya 
ng mamamayang Pilipino at te- 
ritoryal na integridad ng Pilipi- 
nas. AB 


ANG BAYAN Marso 29, 2011 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Labanan at gapiin ang rehimeng US-Aquino 
at tupdin ang mga rekisito para sumulong 
tungo sa estratehikong pagkapatas 


Edisyong Pilipino 

Espesyal na Isyu 

Marso 29, 2011 

www. philippinerevolution. net 


Mensahe ng Komite Sentral ng PKP sa mga Pulang kumander at mandirigma ng BHB 


tatatag ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 
Marso 29, 2011, kami sa Komite Sentral ng 
Partido Komunista ng Pilipinas ay nagpupugay sa 
lahat ng Pulang kumander at mandirigma. Ito ay 
panahon para parangalan ang ating mga rebolus- 
yonaryong martir at bayani, magtaya ng ating la- 
kas at mga tagumpay at muling pagtibayin ang 
ating pasyang isulong ang digmang bayan tungo 
sa bago at mas mataas na antas. 
Kasama ng buong kasapian ng Partido at bu- 
ong mamamayang Pilipino, ipinagdi- 


SG: pagdiriwang ng ika-42 anibersaryo ng pag- 


riwang natin ang mga natipong ta- Word 
gumpay ng BHB sa rebolusyona- Pad 
ryong pakikibaka 

para sa pamban- Pg 

sang kalayaan gA 

at demokrasya we 

laban sa impe- W o EIERN” 
ryalismong 

US at 


lahat 


a ak 


ng lokal na mapagsamantalang uri. Binabati at 
pinupuri natin ang BHB sa pagbigo sa Oplan Ban- 
tay Laya at sa pagkamit ng makabuluhang mga 
tagumpay sa proseso nito. 

Handang-handa tayo at mataas ang kumpyan- 
sang harapin at biguin ang isa pang planong di- 
nisenyo ng US para supilin ang mga rebolusyona- 
ryong pwersa ng mamamayan. Ito ang Oplan Ba- 
yanihan na pinakawalan ng bagong papet na re- 
himeng Aquino ng malalaking komprador at pa- 
zx Nginoong maylupa. Ito ay 
# binihisan at pinalamutian 
f nang husto sa bigong pag- 
Į] tatangkang pag-ibahin ito 
8 sa sirang-sirang Oplan Bantay 
f Laya. Subalit ito rin ay brutal 
Payal Į na pagpapatuloy ng kagyat ni- 
j] tong sinundan at mga nauna 


pang plano mula pa 
WSA noong panahon ni 
NG Marcos. 
h Dahil sa pagpapa- 
# tuloy at ibayong kasaki- 
s man ng dayuhang mono- 
# polyo kapitalismo, katutu- 
bong pyudalismo at burukra- 
EE: ” tang kapitalismo, ang malawak na 
W ” masa ng mamamayang Pilipino ay du- 
K maranas ng higit na pagsasamantala at 
ij pang-aapi kaysa nakaraan at han- 
Zmage dang mag-alsa laban sa rehi- 
meng Aquino at sa buong 
naghaharing sistema. Lalo silang 
nagngangalit kapag pinalalabas ng re- 
himen at ng mga armadong utusan ni- 
to na ang rebolusyonaryong pagla- 
ban ang dahilan ng pagkaatrasado, 
kahirapan at iba pang kalunus-lunos na ka- 
lagayan sa bansa. 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


